GALAR GAN 


Ar ol y diweddar 


A 


BARCH. SHADRAC DAVIES, 


YR HWN A FU FARW 
YN NGHAERXFROG NEWYDD, ar y 15fed,o FAI, 1836, 


Yn 58ain Oed, a'r 31 ain o'i Weinidogaeth : 


A gyfansoddwyd mewn hiraeth, 


GAN EVAN JENKINS, 


Sanpaecean, 


UN OI HEN AELODAU, 


Efe (fel Saer Maen) a adeiladodd Gapsl y Maendy; efe 
a'i rbyddhaodd:o'i ddyled ;: dc efe oedd y Gweinidog cyntaf 
a urddwyd yn y lle. 


Dwylaw Zorobabel a sylfaenasant y ty hwn, a'i nU ; 
ef a'i gorphenodd—Zech. iv. 9: 


CAERDYDD: 
ARGRAFFWYD GAN, WILLIAM BIRD; 


1838. 





GALAR GAN. 


nay blan 


. CEFAIS newydd o'r Gorllewin, 
Effieithiodd arna i'n fawr, 

Fod SHADRAC DAVIES wedi huno, 
Ai rhoi mewn amdo'n llwch y llawr ; 
Bu'n ddefnyddiol am flynyddau 

Yr ochr hyn i'r ehang fôr, 

Draw machludodd haul ei. fywyd, 
Adreu hedodd at y côr. 


. HowErL PowEr a gorffolodd 

Y gangen hon o eglwys Dduw, 
: Nis anghofir llafur hwnw 

Tra bo un o'i blant yn fyw ; 

Gwr defnyddiol, o ddoniau buddiol, 
I gyhoeddi efengyl gras, 

Aeth oddi yma gan rhagluniaeth, 

Dros y cenfor garw glas. 


. Chwech ar hugan o rhifedi 

Oedd y gangen fechan hon, 

A PHOWEL ddewr 'n eu blaenori, 
Ac heb ei foddi gan y dôn; 
SHADRACG DAVIES oedd y nesaf 
Urddwyd, godwyd ar y mur, 

Fe ddangosai'n ddigon eglur, 
Fyrdra pob peth ond'y gwir. 








o: 


2 


. Fe'i tueddwyd yn foreuol 


I rhoddi ysgwydd dan yr arch ; 
Milwr gwrol o.ddawn rhagorol, 

I'r efengyl rhoddai barch ; 

Bu'n y Maendy a Llanharry, 

Yn athrawiaethu o bryd i bryd, 

Yn datgan gwaed yr Oen a laddwyd, 
Barn yn bod, a diwedd byd. 


Gwr o urddas ddoniau addas, 
O hyn mae llawer iawn yn dyst, 
I gyhoeddi'r iachawdwriaeth, 
Anehwiliadwy olud Crist ; 
Argraffiadau y gwirioneddau, 
A'u effeithiau 'nawr sy'n bod, 
Yn y Maendŷ a Llanharry, 

I'r Iesu'n unig y byddo'r clod. 


.. Yr ydoedd yma yn boblogaidd, 


Aent yn lluoedd ar ei ol, 

Yspryd tanilyd llawn o fywyd, 

Yr hyn gyfrifa:rhai yn ffol ; 

A'r Genadwri yn diferi, 

Y dorf yn toddi, hyfryd yw ; 

A'r Yspryd Glân yn nerthol weithio, 
Nes cenhedlu plant i Dduw. 


. Dangos Iesu yn Waredwr, 


Oedd.eî amcan pena” fe, 

Yn ei wisgoedd offeiriadol, 

A derbyn o'i gyflawnder E ; 
Tynu dyn oddiarno ei hunan, 

I wel'd ei gyílwr gwael eì hun, 

A pbeidio ymddiried îs y nefoedd, 
I opiniynau gweigion dyn: 








4 


8. At y Gair, y wir dystiolaeth, 

Sy'n eglur ddangos beth yw dyn, 
Yn ei gwymp a'i godiâd hefyd, 
Gwelir Duw a'i enw'n un; 

Fe ganmolai'r Bereaid hyny, 

Na chredai ddim heb chwilio'r Gair, 
A oedd y peth yn dal perthynas 

A'r Gwr fu gynt ar luniau Mair. 


9. Seren fawr o'n gwydd ymguddiodd, 


Llusern oleu yn ei ddydd, 
Dywedai'n enwog a godidog 

Am werthfawrogrwydd gras o ffydd ; 
Derbynwyr ydyw pawb o'r teulu 
Oddiar y drugareddfa rhâd, 

Ac wedi profi'n effieithiol, 

Wir rhinweddau'r dwyfol waed. 


10. Er cael doniau De a. Gogledd, 


A Gorllewin faith yn un, 

Does ond yr Yspryd Glân yn unig 
Ddichon argyhoeddi dyn; 

Eitha' Paul, mae'n wir, oedd planu ; 
Ag Apolos, dwfrhau ; 

Duw yn unig all rhoi'r cynnydd, 
Efe yw'r ffynnon fawr ddidrai. 


| 11. Efe ddywedai am blant Sarah, 


Mae iddynt hwy perthynai'r fraint, 
_ A phlant Agar a'u i gaethiwed, 

Heb brofi dim o wledd y Saint; 
Mae gelyniaeth byth yn para, 


Rhwng Cnawd ag Yspryd yn ddiball ; 


Fel y rhai'nu yngrhoth Rebecca, 
Yn cilgwthio naill y liall. 























































EU 


12. Efe flodeuodd yn rhyfeddol, 
|“ Draw yn nhir machludiad haul ; 
Bu'n llafurus a llwyddianus, 
I ddangos tegwch Adda'r ail; 
Iesu yn ei aberth iawnol, 
Ydoedd testyn dyddiau'i oes; 
Ag iddo orphen iechydwriaeth, 
îy Y gwaredigion ary groes. 


18. Ca'dd eì godi i ben Pisca, 

| Nes gwel'd yr hyfryd dir o bell, 

| Cyfrifai farw'n fwy o elw, 

Gael morio i'r ardaloedd gwell ; 
Ca'dd adferiad lwyr o'i ieuenctid, 
Gyda chrefydd bachgen Mair ; 
Dyna oedd ei fwyd a'i ddiod, 


Addewidion mawr y gair. 


5 14. Yr oedd yn fawr o dan y Pwlpit, 
Yn egwyddori y gweinion ŵyn ; 
Cydymdeimlai a'r mamogiaid, 

Pan adroddent hwy eu cwyn ; 
Dangosai lesu, Craig yr oesoedd, 
Oddiarni byth yr un ni syrth, 

A bwyso arni o egwyddor, 

Nes cyrraedd tre Caersalem byrth. 


I 15. Yn ei gorph y dioddefodd 
Gystudd mawr, y dwfr glwy; 
Yr hyn sydd farwol yn ei natur, 
Angau a'i symudodd trwy ; 


aU Gweli oedd ganddo gael ymddattod, 
| A gado i nol y tŷ o glai, 
â “ Gael coroni y gwr a hoeliwyd; 


W Gyda'r ailenedig rhai. 





â 


16. Draw yn mhellder tir. Americ, 
Mae'i gorph yn gorwedd yn y bedd, 
O fewn ì dref Gaerefrog Newydd, 
Nes codo ar eì newid wedd ; 
Efengylu oedd ei.bleser, 
Pan yma oedd ar y dir y byw, 
Bod y Ceidwad yn ddigonol 
I heddychu dyna D 


17. Gwaredigaeth fydd ddiwedda” 
I holl etifeddion ffydd, 
Sicr drugareddau-Dafydd, 
Bywyd o'i, meddiannu!sydd ; 
Myn'd wyf finnau ìi rhosydd Moab, 
Rhaid yw treio grym y.dwr, 
Nid heb obaith eael cyfarfod 
lesu mawr yn flaena' gwr. 


18. Mae cyfryngau'r iethydwriaeth 
Yn cael eu hestyn yn:barhaus, 
Rhai'n cael modd,o fodd eu calon, 
ÏÍ ufuddhau i'r hyfryd lais: 

Mae'r Gwiliedyddion ar y muriau, 
Yn disgwyl toriad gwawr o hyd, 
A'r tywalltiadau mawr i ddisgyn, 
Nes gwneud trefn ar y byd. 


19. Pan esgoro addewid Joel 
Ar ei dylanwadau mawr, 
A genedigion teulu Sïon, 
Fel y gwlith o groth y wawr; 
Tân efengyl 'n torri allan, 
I mewn i goedwig wyllt y byd, 
Nes gwneud i'r mudan-lefaru, 
Fu fìynyddau'n ddigon mud. 








M 


20, 


21. 


do 
N 


29. 


y 


O Iesu ffynonellodd bywyd, 

A iachawdwriaeth damniol ddyn, 
Mae ynddo drysor fel y cenfor, 
I'w gyfrannu yn ddibryn; 
Etifeddiaeth anllygredig, 

A bwrcasodd brenhin hedd, 
Corph ag enaid ar ei ddelw, 

'Nol dod i'r lan o byrth y bedd. 


Bydd cynnulliad pobloedd lawer, 
At y Silo mawr cyn hir, 

Hwy ddont i'r lan yn llu banerog, 
I etifeddu'r hyfryd dir ; 

Effaith cariad cyn y bryniau, 

A chyfammod cyn bod byd, 

O íewu i'r enfys gadwedigol, 
Mae etifeddion gras i gyd. 


Aiff gwybodaeth iechydwriaeth, 
Mewn modd helaeth dros y byd, 
Daw'r Iuddewon angrhediniol, 

I gredu yn yr aberth drud ; 

Mae'r addewid fawr o'u himpiad, 
Caiff sylwedd Dafydd fod yn ben; 
A'r gorchydd mawr i gael ei ddifa, 
Pryd hyn y gwelant heb un llen. 


Gwreiddyn Dafydd, nefol Lywydd, 
Mae gyda'r fyddin ar y maes, 
Fe deyrnasa mewn cyfiawnder, 


Yngoludoedd mawr ei ras ; 
A'r Iuddewon a Chenhedloedd, 


' Wedi eu cludo o faes y byd, 


Gwel ynghyd ei hâd ysprydol). 


Heb'un ar goll o'r teulu gyd.^' 








8 


24. Llosgi wnelo'r Genadwri, 
Holl ddychymmygion gweigion dyn, 
Muriau Babel fawr sy'n crynu, 
Fe'i datsylfaenai bob yr un : 
Bydd cychwyniad yn y gwersyll, 
Udgorn Brenhin yn ein plith, 
Teyrnas angrhist wedi dryllio, 
Am holl oesoedd rhif y gwlith. 











be 





Fe welir yr Eglwys a'u gwisgoedd yn hardd, 
Yn uwch eu sefyllfa nag Adda yn'r ardd ; 
Heb arni frycheuyn, na chrychni, na phoen, 
Yn gyflawn a'r ddelw sancteiddiol yr Oen. 








Rhyfeddol yw'r Enw, a chadarn yw'r Gwr, i 
Sy'n gyflawn waredwr, achubwr, a thwr ; 1 
Mewn arfaeth dragywyddol fe garodd yn rhad, 
Dihangol fydd Sion dan arwydd y gwaed. 














FIN NN FNFNS NN NS FN YNN SL NS NENN YL NS WN WYW YN NL NN SS NADU 


W. Bird, Argraffydd, Caerdydd. ; cb 





